GENESIS 



I 



Kulengedwa kwa kumwamba ndi 
dziko lapansi. 



a PACIYAMBI Mulungu adalenga 
kumwamba ndi dziko lapansi. 2 Dzi- 
ko lapansi ndipo linali lopanda ka- 
nthu; ndipo mdima unali pamwamba 
pa nyanja ; ndipo mzimu wa Mulungu 
unalinkufungatira pamwamba pa ma- 
dzi. 3 Ndipo anati Mulimgu, Kuyere ; 
ndipo kunayera. 4 Ndipo anaona 
Mulungu kuti kuyerako kunali kwa- 
bwino: ndipo Mulungu analekanitsa 
kuyera ndi mdima. 5 Ndipo b Mulu- 
ngu anacha kuyerako Usana, ndi 
mdimawo anaucha Usiku. Ndipo pa- 
nali madzulo ndipo panali m'mawa, 
tsiku loyamba. 

6 Ndipo c anati Mulungu, Pakhale 
thambo pakati pa madzi, lilekanitse 
madzi ncfi madzi. 7 Ndipo Mulimgu 
anapanga thambo, nalekanitsa madzi 
anali pansi pa thambolo ndi madzi 
anali pamwamba pa thambolo : ndipo 
kunatero. 8 Ndipo Mulungu analicha 
thambolo Kumwamba. Ndipo panali 
madzulo ndipo panali m'mawa, tsiku 
laciwiri. 

9 Ndipo anati Mulungu, d Madzi a 
pansi pa kumwamba asonkhane pa- 
modzi pa malo amodzi, uoneke mtu- 
nda: ndipo kunatero. 10 Ndipo 
e Mulungu adaucha mtvmdawo Dziko 
lapansi; kusonkhana kwa madziko 
ndipo adacha Nyanja: ndipo anaona 
Mulungu kuti kunali kwabwino. 
11 f Mulungu ndipo anati, Dziko la- 
pansi limere maudzu, therere lobala 
mbeu, ndi mtengo wazipatso waku- 
bala zipatso monga mwa mtundu 
wace, momwemo muli mbeu yace, pa 
dziko lapansi: ndipo kunatero. 12 
Ndipo dziko lapansi linamera mau- 
d2w, therere lobala mbeu monga mwa 
mtundu wace, ndi mtengo wakubala 
zipatso, momwemo midi mbeu yace, 
monga mwa mtundu wace; ndipo 
anaona Mulungu kuti kunali kwa- 
bwino. 13 Ndipo panali madzulo 
ndipo panali m'mawa, tsiku laci- 
tatu. 

14 Ndipo Mulungu anati, g Pakhale 
zounikira pa thambo la kumwamba, 
zakulekanitsa usana ndi usiku; zi- 



a S^l. 33.6 

If oh. 1.1-3 

h Deut. 17. 3 

„ 33. 14 



b Sal. 74. 16 



i Sal, 104. 

25.26 
c Yes. 42. 5 

Ycr. 10. 12 



d Sal. 24. 2 
Yer. 5. 22 



e Sal. 146.6 
/■ Gen. 2. 19 



k Gen. 3. 22 
.. 9.6 
Sal. 8. 6-8 



g Deut. 4. 19 
Sal. 136. 7 



khale zizindikiro ndi nyengo, ndi ma- 
siku, ndi zaka; 15 zikhale zounikira 
m'thambo la kumwamba, kuti ziuni- 
kire pa dziko lapansi; ndipo kuna- 
tero. 16 Ndipo h Mulungu anapanga 
zounikira zazikuru ziwiri ; counikira 
cacikuru cakulamulira usana, couni- 
kira cacing'ono cakulamulira usiku, 
ndi nyenyezi zomwe. 17 Mulungu 
ndipo adaika zimenezo m'thambo la 
kmnwamba, kuti ziunikire pa dziko 
lapansi. 18 nizilamulire usana ndi 
usiku, nizilekanitse kuyera ndi mdi- 
ma: ndipo anaona Mulungu kuti ku- 
nali kwabwino. 19 Ndipo panali ma- 
dzulo ndipo panali m'mawa, tsiku 
lacinai. 

20 Ndipo anati Mulungu, i Madzi 
abale zocuruka zamoyo zoyenda- 
yenda, ndi mbalame ziiduke pamwa- 
mba pa dziko lapansi ndi pamlenga- 
lenga. 21 Mulungu ndipo adalenga 
zinsomba zazikuru ndi zoyendayenda 
zamoyo zakucuruka m'madzi mwa 
mitundu yao, ndi mbalame zamapiko, 
yonse monga mwa mtundu wace: 
ndipo anaona Mulungu kuti kunali 
kwabwino. 22 Mulungu ndipo anada- 
litsa zimenezo, nati, ZibalaiM, zicu- 
ruke, zidzaze madzi a m'nyanja, ndi 
mbalame zicuruke pa dziko lapansi. 
23 Ndipo panali madzulo ndipo pana- 
li m'mawa, tsiku lacisanu. 

24 Ndipo adati Mulungu, J Dziko 
lapansi libale zamoyo monga mwa mi- 
timdu yao, ng'ombe, ndi zokwawa, 
ndi zinyama za dziko lapansi monga 
mwa mitundu yao: ndipo kunatero. 
25 Ndipo Mulungu anapanga zinya- 
ma za dziko lapansi monga mwa 
mitundu yao; ndi ng'ombe monga 
mwa mtimdu wace, ndi zonse zaku- 
kwawa pansi monga mwa mitundu 
yao; ndipo Mulungu anaona kuti 
kunali kwabwino. 

Kulengedwa kwa munthu, 

26 Ndipo anati Mulungu, k Tipange 
mimthu m'cifanizo cathu, monga 
mwa cikhalidwe cathu : alamulire pa 
nsomba za m'nyanja, ndi pa mbalame 
za m'mlengalenga, ndi pa ng'ombe, 
ndi pa dziko lonse lapansi, ndi pa zo- 



1.27—2.25 



GENESIS 



kwawa zonse zakukwawa pa dziko 
lapansi. 27 Mulungu ndipo adalenga 
mvinthu m'cifanizo cace, m'cifanizo 
ca Mulungu adamlenga iye; i adale- 
nga iwomwamunandimkazi. 28 Mu- 
lungu ndipo anadalitsa iwo, ndipo 
adati kwa iwo, m Mubalane, mucu- 
ruke, mudzaze dziko lapansi, muli- 
gonjetse: mulamulire pa nsomba za 
m'nyanja, ndi pa mbalame za m'mle- 
ngalenga, ndi pa zamoyo zonse zaku- 
kwawa pa dziko lapansi. 29 Ndipo 
anati Mulungu, n Taonani, ndakupa- 
tsani inu therere lonse lakubala mbeu 
liri pa dziko lapansi, ndi mitengo 
yonse m'mene muli cipatso ca mtengo 
wakubala mbeu ; cidzakhala cakudya 
cainu: 30 ndiponso ndapatsa zinya- 
ma zonse za dziko lapansi, ndi mba- 
lame zonse za m'mlengalenga, ndi 
zakukwawa zonse za dziko lapansi 
m'mene muli moyo, therere laliwisi 
lonse likhale cakudya: ndipo kima- 
tero. 31 Ndipo anaziona Mulungu 
zonse zimene adazipanga, ndipo, tao- 
nani, o zinaU zabwino ndithu. Ndipo 
panali madzulo ndipo panali m'ma- 
wa, tsiku lacisanu ndi cimodzi. 

^ Ndipo zinatha kupangidwa zaku- 
^ mwamba ndi dziko lapansi, ndi 
khamu lao lonse. 2 a Tsiku lacisanu 
ndi ciwiri Mulungu anamariza nchito 
yonse anaipanga; ndipo anapuma 
tsiku lacisanu ndi ciwiri ku nchito 
yace yonse. 3 Mulungu ndipo anada- 
litsa tsiku lacisanu ndi ciwiri, nali- 
yeretsa limenelo: cifukwa limenelo 
adapuma ku nchito yace yonse imene 
Mulungu anailenga ndi kupanga. 

4 Imeneyo ndiyo mibadwo yao ya 
zakumwamba ndi dziko lapansi, pa- 
mene zinalengedwa, tsiku lomwe 
Yehova Mulungu anapanga dziko la- 
pansi ndi zakumwamba. 5 Ndi zo- 
mera zonse za m'munda zisanakhale 
m'dziko lapansi, ndiponso matherere 
onse a m'munda asanamere; cifukwa 
Yehova Mulungu sanabvumbitsire 
mvula pa dziko lapansi, ndipo pana- 
libemunthuwakuhmanthaka; 6ko- 
ma inakwera nkhungu yoturuka pa 
dziko lapansi, niithirira ponse pa- 
mwamba pa nthaka. 7 b Ndipo Yeho- 
va Mulungu anaumba munthu ndi 
dothi lapansi, nauzira mpweya wa 
moyo m'mphuno mwace; munthuyo 
nakhala wamoyo. 

Pokhala pace pa munthu. 

8 Ndipo Yehova Mulungu anabza- 
la c m'munda ku Edene cakum'ma- 



/ Mat. 19. 4 
d Clbv. 2. 7 



m Gen. 8. 17 



n Gen. 9. 3 
Sal. 104.14 



o Marko 7. 
37 



e Gen. 3.1-3. 
11. 17 



a Eks. 20. 11 
Ahebr. 4. 4 



b 1 Akor. 15. 
47 



/Mat. 19. 5 



g 1 Akor. 6. 

16 
c Yes. 51. 3 
h Gen. 3. 7 



wa ; momwemo ndipo adaika mimthu 
adamuumbayo. 9 Ndipo Yehova 
Mulungu anameretsa m'nthaka mite- 
ngo yonse yokoma m'maso ndi yabwi- 
no kudya; d ndiponso mtengo wa 
moyo pakati pa mundapo, ndi mtengo 
wakudziwitsa zabwino ndi zoipa. 10 
Ndipo unaturuka m'Edene mtsinje 
wakuthirira m'mundamo, m'menemo 
ndipo unalekana nucita miyendo InaL 

11 Dzina la wakuyamba ndi Pisoni: 
umenewo ndiwo wozungulira dziko 
lonse la Havila, m'mene muli golidi; 

12 golidi wa dako ali wabwino; ndi- 
monso muli bedola ndi mwala waso- 
hamu. 13 Dzina la mtsinje waciwiri 
ndi Gihoni: umenewo ndiwo wozu- 
ngulira dziko lonse la Kusi. 14 Dzina 
la mtsinje wacitatu ndi Hidikeli : ume- 
newo ndiwo wakuyenda ca kum'ma- 
wakwacekwaAsuri. Mtsinje wacinai 
ndi Pirate. 15 Ndipo Yehova Mulu- 
ngu anatenga munthuyo, namuika 
iye m'munda wa Edene kuti aulime 
nauyang'anire. 16 Ndipo Yehova 
Mulungu anamuuza munthuyo, nati, 
Mitengo yonse ya m'munda udyeko; 
17 ekoma mtengo wakudziwitsa 
zabwino ndi zoipa usadye umenewo; 
cifukwa tsiku lomwe udzadya umene- 
wo udzafa ndithu. 

18 Yehova Mulungu ndipo anati, Si 
kwabwino kuti munthu akhale yekha ; 
ndidzampangira womthangatira iye. 
19 Ndipo Yehova Mulungu anau- 
mba ndi nthaka zamoyo zonse za m'- 
thengo, ndi mbalame zonse za m'mle- 
ngalenga; ndipo anapita nazo kwa 
Adamu kuti aone maina omwe adza- 
zicha; ndipo maina omwe onse 
anazicha Adamu zamoyo zonse, 
omwewo ndiwo maina ao. 20 Adamu 
ndipo anazicha maina zinyama zonse, 
ndi mbalame za m'mlengalenga ndi 
zamoyo zonse za m'thengo: koma 
kwa Adamu sanapezedwa womtha- 
ngatira iye. 21 Koma Yehova Mulu- 
ngo anamgonetsa Adamu tulo tati- 
kuru, ndipo anagona : ndipo anatenga- 
ko nthiti yace imodzi, natsekapo ndi 
mnofu pamalo pace : 22 ndipo nthiti- 
yo anaicotsa Yehova Mulimgu mwa 
Adamu anaipanga mkazi, ndipo ana- 
nka naye kwa Adamu. 23 Ndipo 
anati Adamu, Uyu tsopano ndiye 
pfupa la mafupa anga, ndi mnofu wa 
mnofu wanga; ndipo adzachedwa 
Mkazi, cifukwa anamtenga mwa 
mwamuna. 24 f Cifukwa cotero mwa- 
muna adzasiya atate wace ndi amace 
nadzadziphatika kwa mkazi wace: 
ndipo g adzakhala thupi limodzi. 25 
Onse awiri ndipo anali b amarisece. 



GENESIS 



3.1—4.6 



cnwamuna ndi mkazi wace, ndipo 
analibe manyazi. 

O Kucimwa kwa Adamu ndi Hava. 

Ndipo a njoka inali yakucenjera 
yoposa zamoyo zonse za m'thengo 
zimene anazipanga Yehova Mulungu. 
Ndipo inati kwa mkaziyo, Ea! kodi 
anatitu Mulungu, Usadye mitengo 
yonse ya m'mundamu? 2 Mkaziyo 
ndipo anati kwa njoka, Zipatso za mi- 
tengo ya m'mundamu tidye. 3 Koma 
zipatso za mtengo umene uli m'kati 
mwa munda, Mulungu anati, Musa- 
dye umenewo, musakhudze umene- 
wo, mungadzafe. 4 Njokayo ndipo 
inati kwa mkaziyo, b Kufa simudza- 
fai; 5 cifukwa adziwa Mulungu kuti 
tsiku limene mukadya umenewo, 
adzatseguka maso anu, ndipo mudza- 
khala ngati Mulungu, wakudziwa za- 
bwino ndi zoipa. 6 Ndipo pamene 
anaona mkaziyo kuti mtengo unali 
wabwino kudya, ndi kuti unali woko- 
ma m'maso, mtengo wolakalakika 
wakupatsa nzeru, anatenga zipatso 
zace, nadya, napatsanso mwamuna 
wace amene ali naye, c nadya iyeiiso. 
7 Ndipo anatseguka maso ao a onse 
awiri, nadziwa kuti anali amarisece: 
ndipo adasoka masamba amkuyu, 
nadzipangira matewera. 8 Ndipo ana- 
mva mau a Yehova Mulungu aUnku- 
yendayenda m*munda nthawi yama- 
dzulo: ndipo d anabisala Adamu ndi 
mkazi wace pamaso pa Yehova 
Mulungu pakati pa mitengo ya m 'mu- 
nda. 9 Ndipo Yehova Mulungu 
anaitana mwamunayo nati kwa iye, 
Uli kuti ? 10 Ndipo anati, Ndinamva 
mau anu m'mundamu, ndipo ndina- 
opa cifukwa ndinali wamarisece ine; 
ndipo ndinabisala. 11 Ndipo anati, 
Ndani anakuuza iwe kuti uli wamari- 
sece? Kodi wadya za mtengo uja, 
umene ndinakuuza iwe kuti usadye ? 
12 Ndipo anati mwamunayo, Mkazi 
amene mimandipatsa ine kuti akhale 
ndi ine, ameneyo anandipatsa ine za 
mtengo, ndipo ndinadya. 13 Ndipo 
Yehova Mulungu anati kwa mkaziyo, 
Ciani cimene wacitaci? Ndipo anati 
mkaziyo, e Njoka inandinyenga ine, 
ndipo ndinadya. 14 Ndipo anati 
Yehova Mulungu kwa njokayo, Cifu- 
kwa kuti wacita ici, wotembereredwa 
ndiwe wopambana ndi zinyama zonse 
ndi zamoyo zonse za m'thengo : uzi- 
yenda ndi pamimba pako, uzidya 
pfumbi masiku onse a moyo wako: 
15 ndipo ndidzaika udani pakati pa 
»we ndi mkaziyo, ndi pakati pa mbeu 



/ Aroma 16. 
20 



g Yoh. 16. 21 

a2Akor. 11. 

3 



h Gen. 5. 29 



» Yoh. 8. 44 
Sal. 103. 14 



Aroma 5. 
12 



f Sal. 139. 
1-12 



2Akor. 
11.3 

1 Tim. 2. 14 
r Lev. 2.12 
Eks. 1342 



c Ahebr. 11.4 



yako ndi mbeu yace ; ndipo f idzalalira 
mutu wako, ndipo iwe udzalalira cite- 
nde cace. 16 Kwa mkaziyo ndipo 
anati, Ndidzacurukitsa kusauka kwa- 
ko ndi potenga mimba pako; « udza- 
saukapakubala: udzakhumba mwa- 
mima wako, ndipo iye adzakulamu- 
liraiwe. 17 Kwa Adamu ndipo anati, 
Cifukwa kuti wamvera mau a mkazi 
wako, nudyaza mtengo umene ndina- 
kuuza iwe kuti, Usadyeko; n nthaka 
ikhale yotembereredwa cifukwa ca 
iwe; m'kusauka udzadyako masiku 
onse a moyo wako: 18 minga ndi 
mitula idzakubalira iwe ; ndipo udza- 
dya therere la m'thengo: 19 m'thu- 
kuta la nkhope yako udzadya caku- 
dya, kufikira kuti udzabwerera 
kunthaka: cifukwa kuti m'menemo 
unatengedwa: i cifukwa kuti ndiwe 
pfumbi, ndi kupfumbiko udzabwe- 
rera. 20 Ndipo mwamuna anamucha 
dzina la mkazi wace, Hava; cifukwa 
ndiye amace wa amoyo onse. 21 Ye- 
hova Mulungu ndipo anapangira 
Adamu ndi mkazi wace maraya azi- 
kopa, nawabveka iwo. 

22 Ndipo anati Yehova Mulungu, 
Taonani, munthuyo akhala ngati 
mmodzi wa ife, wakudziwa zabwino 
ndi zoipa: ndipo tsopanokuti asata- 
mbasule dzanja lace ndi kutenga za 
mtengo wa moyo, ndi kudya, ndi 
kukhala ndi moyo nthawi zonse, 
23 Yehova Mulungu anamtiu-utsa iye 
m'munda wa Edene, kuti alime ntha- 
ka m'mene anamtenga iye. 24 Ndipo 
anamuingitsa munthuyo; nakhazika 
Makerubi ca kum'mawa kwace kwa 
munda wa Edene, ndi lupanga lamoto 
lakuzungulira ponsepo, lakusunga 
njira ya ku mtengo wa moyo. 



BUKU LOPATULIKA 

NDILO 

MAU A MULUNGU 



UlamuUro wonse wa buku Hi ngwa Bimgwe la Buku la Mawu a 

Mulungu la Malawi lokha. Sikuloleka kuti gawo lililonse la bukuli 

lisindikizidwe kapena kukopedwa mwanjira iliyonse popanda 

chilolezo cha Bungwelo. 



The Bible in CHICHEWA 

Revised Nyanja (Union) Version 

(with References) 

First edition 1922 

Orthography revision 1936 

Revised edition 1966 

1982 impression 



© N.B.s.s. 1966 

All rights reserved. 

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval 

system or transmitted in any form, or by any means, electronic, 

mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the 

prior written permission of the publisher. 

Published for the Bible Society in Malawi, 

P.O. Box 740, Blantyre, Malawi. 



Chichewa - 053 - 50M - 530M - BSM - 1982 

Printed by 
National Book Printers 



